અંક: ૦૮ ફેબ્રુઆરી ર૦૨૩ 


ટજણનાતા 


સરક્યુલર 


સૃષ્ટિને ઈશ્વર પ્રાપ્તિનો 
માર્ગ બનાવો.. 


પ્રચંડ સફળતાઓ કે 
મોટી તકની રાહ જોવી નહીં... 


ચલો... આપ્ણા બાળકને ઓળખીએ...! 
ચેસ અને બાળકનો માનસિક કાસ... 
સારા વિચારોનો સાથે 

સંસાધનો પણ વિકસાવવાની જરૂર છે... 

હૈ ઈશ્વર !!! 

સ્વાદિષ્ટ અને ફાયદાકારક 

સંતરા / નારંગીનું સેવન જ 
કોણે ન કરવું જોઈએ...?. 

સંતોષી નર સદા સુખી... 


શિયાળાની ત્રત્માં માથાના દુઃખાવાયી 
રાહત માટેની ટીપ્સ... 


દશનામ 


અંક: ૦૮ 
ફેબ્રુઆરી ર૦૨૩ 
તંતી 
લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી 


દના, 
14800871010140807181 ૦000 
પ્રકાશન અને સંકલન 
લહિતપુરી આર. ગેસ્વભી 
સુરત, 
મો. 98985 50833. 
ઉઝાઇન 
જી.પલ્લીકૅશન્સ 
સુરત. 
પ્રતિસ્થાન 


:૩0પ5 બા 8 (0/3 3/૦ 


હઝાત ક ૦ 9 19, 


ર! 


દના પઝાતક ઉ૦૦છાક છત0૦, 


ર 


સરક્યુલર 
તંત્રીલેખ. 


સૃષ્ટિને ઈશ્વર પ્રાપ્તિનો 
માર્ગ બનાવો... 


જૂના સમયમાં ગામના ચોરે બેસીને જીવનની 
ચર્ચા કરવી દિનચર્યાનો એક ભાગ રહેતો હતો. પછી 
સમય બદલાયો, ભાગદોડ વધી છે. ઝડપથી દોડતા 
આ યુગમાં લોકો રોકાવાનું તો ભૂલી જ ગયા છે. 

માતા-પિતા જ્યારે પોતાનાં બાળકને ચાલવાનું, 
શીખવાડે છે ત્યારે તેને પ્રથમ વખત પગે યાલતો જોઈને 
ખુશ પણ થઈ જાય છે. જોકે તેમનાં બાળકો જ્યારે 
ભાગતાં ભાગતાં પાછું વાળીને જોતાં નથી ત્યારે તેઓ 
દુઃખી થઈ જય છે. 

સૃષ્ટિ સાથેનો અપણો સંબંધ માતા-પિતા 
અને સંતાન જેવો જ છે. તેને માટે તો આપણે બાળક 
જેવાં છીએ. જો ઉગતો સૂર્ય જોઈને આપણે ખુશ ન 
થઈએ, ચાંદની રાતમાં શતિનો અકૈસાસ ન થય, 
વહેતી નદીની લહેરો આપણી અંદર ઊઠે અને 
હરિયાળી જોઈને આપણે અંદરથી ખુશ ન થઈએ તો 
જે રીતે માતા-પિતાના પ્રયાસ બાદ પણ બાળક ઉદાસ 
રહે છે તેવી રીતે સૃષ્ટિ પણ આપણાથી નારાજ રહે છે. 

જો સૃષ્ટિ સાથેનો આપ્ણો સંબંધ સાચી 
સમજ સાથેનો બની જાય તો પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવામાં 
મોડું થતું નથી. 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વમી 


02 


02. 
04... 
07. 
10. 
18 


12. 
પ 


14. 
16. 
17. 


17, 
19. 


દશનામ 


સરક્યુલર 


અનુક્રમણિકા... 


તંત્રીલેખ, 
પ્રચંડ સફળતાઓ કે મોટી તકની રાહ જોવી નહીં. 
ચાલો આપણા બાળકને ઓળખીએ... 
યેસ અને બાળકનો માનસિક વિકાસ. 


સારા વિચારોની સાથે સંસાધનો 
પ્ણ વિકસાવવાની જરૂર છે. 


હેઈશ્વર! 


સ્વાદિષ્ટ અને ફાયદાકારક સંતરા / નારંગીનું 
સેવન કોણે ન કરવું જોઇએ? 


સંતોષી નર સદા સુખી - બોધ કથા... 
હાસ્ય કણિકાઓ. 


શિયાળાની મહમા માના દુખવાથી 
રાહત માટેની ટીપ્સ, 


ઊિત્ર સંદેશ... 
આભાર... 


સાદર અર્પણ, 


03. 


પ્રચંડ સફળતાઓ કે 


મોટી તકની રાહિ જોવી ની...” ટપ મ 
છ 


આપણી આજુબાજુ એવા અનેક લોકો જોવા મળે છે, જેઓ અત્યંત ગવંપૂર્વક કહેતા હોય 
છે કે નાની બાબતોમાં આપરે હાથ ન નાંખીએ. કેટલાક તો એવાય હોય, જેમના કામ કે કરિયરની 
શરૂઆત સુલ્ધાં ન થઈ હોય કે ગાડી સરખી પાટે ન ચડી હોય તોયે સ્ટ્રગલર તરીકે નાના કામો, 
નાની તકો કે નાની બાબતોમાં પડતા નથી. વળી, તેઓ શેખચલ્લીની જેમ કોઈ મોટી તકની રાહ 
જોતા બેઠા હોય અને એમાં ને એમાં સમય વેડફતા હોય છે. પણ મહાભારતમાં ભિષ્મ આવા 
વલણને સારા લીડર કે સાહસિકતાનું વલણ ગણાવતા નથી. તેઓ કહે છે કે નાની સફળતાઓ, 
નાની બાબતો કૈ નાના નફાને અવગણે છે એ લીડર તેની સફળતા કે પ્રતિષ્ઠા ઝાઝા સમય સુધી 


ટકાવી શકતો નથી. 


આ માટે શાંતિપર્વમાં ભિ એક 
ઉદાહરણ ટાંકે છે. ઉદાકરણ ટાંકતા પહેલાં તેઓ 
કહે છે કે જો રાજાને માત્ર થોડું જ ધન મળતું, 
કોય તો એનાં તિરસ્કાર ન કરવો. આ બાબતે 
ઉદાકરણ આપતાં તેઓ કહે છે કે જેમ એક 
નાનકડો તણખે આખા જંગલમાં દવ લગાડી શકે 
કે પછી એક નાનકડાં બીજની યોગ્ય રીતે 
વાવણી થાય તો એ બીજાં અનેક ફળ અપી શકે 
છો એ રીતે જ નાની સફળતા, નાની તકો ને 


04 


નાનું ઇનવેસ્ટમેન્ટ મોટી સફળતાઓના કારણ 
બનતાં હોય છે. 


ભીખ અહીં જ અટકતા નથી. તેઓ 
ભાસપૂર્લડ એમ પણ કહે છે કે કોઈ પ્રચંડ 
સફળતા કે મોટી તકની રાઠ જોતા બેસી રહીને 
એવી નાની તકો કૅ થોડા અમસ્તા ઘનનો 
અનાદર ન કરવો. આ અનાદર જ લીડરની 
મહિ ભષ્ટ કરતો હોય છે અને તેને ક્યારેય 


રૂટેડ કે ગ્રાઉન્ડેડ રહેવા દેતો નથી. તમે જો 
ધ્યાનથી આજુબાજુ નજર દોડાવશો તો તમને 
પણ ખ્યાલ આવશે કૈ અપણી અસપાસ જે લોકો 
આઠું કહેતાં હશે કે નાનામાં શું પડવું? કે 
નાનામાં શું હાથ નાંખવો? એ મોટાભાગે 
ઉછાંછળા હશે. આ એ જ લોકો હશે, જેઓ 
તેમના કામની કે તેમના પદની કદર નથી કરતા 
કોતા અને તેમનું મન ચોવીસ કલાક કોમર્શિયલ 
બાબતોમાં જ અટવાયેલું રહેતું હોય છે કે 
ક્યાંથી નફો રળી લેવો કે કયાંથી પૈસા મેળવી 
લેવા. 


ભીખની આ સલાહ સફળતાની એક 
પ્રય તરીકે પણ જોવી રહી. આખરે કોઈ પ્ણ 
સફળ મણસના વર્તનમાં કૅ તેની પર્સનાલિટી કે 
તેના આયરણમાં અમુક પ્રકારનું ઠરેલપ્ણું હોવું 
અત્યંત જરૂરી બાબત છે. નહીંતર રાતોરાત 
કરોડપતિ થતો માણસ રાતોરાત રોડપતિ થઈ 
શકે છે એવા અપણે અનેક દાખલા આસપાસમાં 
જ જોયા છે. પરંતુ જો ભીખની સલાહ માનતો 
લીડર, સાહસિક એ અધિકારી તેના કામ કે તેના 
રોજિંદા જીવનમાં તેની સામે આવતી નાની 
બાબતોને પણ એટલી જ કુનેહ અને 
ગંભીરતપૂર્ક ટ્રીટ કરે છે તો એ અનેક 
અનુભવો પરથી આપોઆપ તેની અંદર એક 
ઠરેલપણું આવી જશે, જેનાથી તે મોટી 
સફળતાઓ પચાવી પણ શકશે અને ટકાવી પ્ણ 
શકશે, 

આમ તો ભીષ્ખએ યુદિષ્ઠિરને 
રાજ્યમાં ઉઘરાવાતા કર કે રાજ્યના વેપારના 
દ્રશ્ટકોણથી જ સલાહ અપી છે, પરંતુ આ 
સલાહ મત્ર અર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી જ જોવી કે 
મૂલવવી યોગ્ય નથી. પરંતુ આપણા જીવનમાં 
આવતી તકો, આપણા નેટવજંગ કે પછી એક્ટર્સ 
બાબતે પણ એટલી જ લાગુ પડે છે. આપણે એમ 
તો માનીએ છીએ કે આપણા સંપર્કો એ અપ્ણી 


દશનભ સરક્યુલર : 080: 


05 


હકટર 


એસેટ છે, પરંતુ નેટવકંગમાં પણ મોટાભાગના 
લોકોનો એટિટયૂડ એવો હોય છે કે તેઓ નાના 
સંપર્કોને અવગણે છે. તેઓ એમ માને છે કે આ 
બઘા આપણે શું કામ લાગશે? પરંતુ એ હમેશાં 
યાદ રખવાનું છે કે જે બિગ શોટ્સની આગળ 
અને પાછળ તમે લટૂડાપટૂડા કરો છો એ બિગ 
શોટ્સ પણ કંઈ તમને એન્ટર્ટેઈન કરવાનો 
નથી. એ એના સ્તરના લોકોની સાથે જ 
ઊઠબેસ અથવા કોઇપણ પ્રકારની ડિલ કરવાનો 
છે. એ તમને નાના માનતો હશે. 

એની જગ્યાએ નાના, પણ કામના 
મણસો સાથે એક એકકસ નેટરઈંગ રાખ્યું હોય 
તો તમે ધારેલો ગ્રોથ મેળવી શકો છો. 


બિલકુલ એવુંજ કંઈક નાના એક્ટર્સ 
બાબતે છે. પોતાની ટેબલ ફાઈલોથી લદાયેલી કે 
ધૂળવાળી ન હોય એની દરકાર રમવાથી લઈ 
સ્વરે ઊઠીએ ત્યારે આપણું બ્લેન્કેટ જતે યોગ્ય 
જગ્યાએ મૂકવું જેવી અનેક બાબતો છે, જે આમ 
બહું નાની લાગે. પણ એ નાની બાબતો જ 
આપણા દિવસ અપણા વર્ષ કે આપણી આખી 
કારઉર્દા પર અત્યંત પ્રભાવ પાડતી હોય છે. 
ઈનશોરટ, મોટી કે પ્રચંડ સફળતા જેવું કશું હોતું 
નથી. મોટી કે પ્રચંડ સફળતા બનાવવી પડતી 
હોય છે અને એના માટે એવું જ પ્રચંડ વ્યક્તિત્વ 
કે પ્રયંડ અભિગમ લીડટ પાસે હોવા અત્યંત 
જરૂરી છે. 


એટલે જ તીડરે કે આંત્રધ્રન્યરે 
સફળ થવું હોય કે સફળતાને દાયકાઓ સુધી 
કાયમી રાખવી હોય તો તેણે કયારેય નાની 
સફળતાઓ, નાનાં એક્ટર્સ કે નાના સંપર્કોને 
નજરઅંદાજ ન કરવા. એવી નાની બાબતોને 
હંમેશા અત્યંત ગંભીરતાથી લઈ તેના પર કામ 
કરવું, જેથી લીડર ઘીમે ધીમે એક એક પગયિયું 
થડતા સફળ પણ થાય અને માણસ તરીકે ઠરેલ 
પ્ણ બને. 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિ મંડળ (રજી. ટ્રસ્ટ) જામનગર સંચાલિત 


સિવિલ હોસ્પિટલ, ગેઈટ નં. પ ની સામે, મુખીવાસ, જહાંગીરપુરા, 
અસારવા, અમદાવાદ. 1/.: 98984 16915 


આ કલ્યાણકારી સેવાકીય કાર્યમાં યથાશક્તિ 
સ્વૈચ્છીક યોગદાન આપી આભારી કરશોજી. 


મેડિકલ ભવન માટેનું આપવામાં આવેલું દાન સંપૂર્ણણે આવકવેરા નિયમને આધિન 
11[81806(5)2511-12903 440૫80૨ 01: 25/62912 ના આધારિત આવકવેરામાં માફી પાત્ર છે. 


8 બેંકની વિગત :: 
ખાતાનું નામ : શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિ મંડળ જામનગર 
બેંકનું નામ : બેન્ક ઓફ બરોડા (લાલ બંગલા શાખ!) જામનગર. 
ખાતા નંબર : 58090 10000 0447 
1₹$€ 6૦4 : 8/ર801-/1../00 (દતા .-લા નદ 15 2૬0૨૦), 


શ્રી હેમેન્દ્રગીરી સુંદરગીરી ગોસ્વામી 
સ્વામિનારાયણ નગર, શેરી નં. ૫ (બંધ શેરીના નાકે), હાલાર હાઉસ પછળ, 
જામનગર-૩૬૧૦૦૧. (41.: 98248 88187 


06 


ચાલો... આપણા 


બાળકને ઓળખીએ...! 


આપણા સંતાનનું અપેક્ષિત પરિણામ ન મળે તો 


અસંતોષ નહીં... આશ્વાસન આપીએ. 


પરીક્ષાની મોસમ પહેલાં ટેન્શન અને પરીક્ષા પછી હાશકારો અનુભવતા વિઘાર્થીઓ, 
વાલીઓ, શાળા અને સંચાલકો સર્વેની મીટ બ્રોર્ડના પરિણામ તરફ હોચ છે. સૌ 
ખૂબજ વ્યાકુળતાથી પરિણામની રાહ જોઈ રહ્યા હોચ અને જો અપેક્ષાકૃત પરિણામ ન 


મળે તો અસંતોષની સાથે 


પરીક્ષાની મોસમ પહેલાં ટેન્શન અને 
પરીક્ષા પછી હાશકારો અનુભવતા વિધાર્થીઓ, 
વાલીઓ, શાળા અને સંચાલકો સર્વની મીટ 
બોર્ડના પરિયામ ભણી હોય છે. સૌ ખૂબજ 
વ્યાકુળતાથી પટિણામની રાહ જોઈ રહ્યા હોય 
અને જો અપેક્ષાકૃત પરિણામ ન મળે તો 
અસંતોષની સાથે હતાશાનું મોજું ફરી વળે છે. 
સંચાલકો અચાર્યો પાસે, અચાર્યો શિક્ષકો પાસે, 


હતાશાનું મોજું ફરી વળે છે. 


શિક્ષકો વિધાર્થી પાસે અને માતપિતા પોતાના 
સંતાનો પાસે સ્વાભાવિક રીતે જ ઊંચી અપેક્ષા 
રાખતા હોય છે. પરીક્ષમાં નિષ્ફળ જતાં 
વિધાર્થીની સ્થિતિ તો ખરેખર દયનીય બની જતી 
હોય છે. કિશોરાવસ્થાની ઉમર પ્રમાણે વ્યાપેલી 
નિરાશા અને હતાશમાં તેમને પોતાનું સમગ્ર 
જીવન નિરર્થક લાગવા માંડે છે, સમાજમાં 
આપધાતના કિસ્સા દિનપ્રતિદિન વધી રહ્યા છે 
7 


દશન સરક્યુલર 


ત્યારે વાલી તરીકે સૌ પ્રથમ માતા-પિતાએ 
સવિશેષ ફરજ અદા કરવાની જરૂર સાંપ્રત 
સમયની માંગ છે. 


માતા-પિતા તરીકે અપેક્ષાકૃત પરિણમ 
ન આવતાં આપણી લાગણી કે ભાવનાને ઠૈસ 
પહોંચે તે સ્વાભવિક છે ત્યારે ગુસ્સાથી બેકાબૂ 
ન બનવું. ખરેખર તો આવી નાજુક પરિસ્થિતિમાં 
સ્થિરતા, ધીરતા અને સંથમ કેળવવાની જરૂર 
છે. બાળકની મનઃસ્થિતિનો વિચાર કરી અપણા 
બાળકને હૂંફ અને સહાનુભૂતિ આપવી જોઇએ. 
એને લગવું જોઈએ કે મારા માતા-પિતા સતત 
મારી સાથે છે, ખરેખર તો આવા સમયે અપણે 
હિંમત આપવાની જરૂર હોય છે. બેટા, 
ગભરાવવાનું નહિં, નાપાસ થયા તો થયા, તેં 
મહેનત તો કરી પ્ણ થોડી ઓછી પડી. હવે ચિંતા 
ન કરીશ, બહું ટેન્શન નહીં લેવાનું. નાપાસ થવું 
એ બહું મોટી વાત નથી વગેરે આશ્વાસન રૂપી 
શબ્દોનો મલમ લગાડવો જોઈએ. જેથી બળક 
નિષ્ફળતાના આઘાતમાંથી બકાર નીકળી પુનઃ 
સ્વસ્થતા પ્રપ્ત કરી શકે. 


એક વાત યદ રાખવી કે નિષ્ફળતા 
બાળકને મળી છે સૌ પ્રથમ એને પ્રેમથી સાંભળો. 
એને પણ મનનો ઊભરો ઠાલવવાની ત્ક 
આપો, ક્યારેક એની બચાવપ્રયુકંત ભલેને 
ખોટી હોય, માતા-પિતા તરીકે આપણે 
સમજદારીથી કામ લેવામાં જ શાણપણ 
રહેલું છે, તે ન ભૂલવું જોઈએ. આમ 
કરવાથી બાળક પોતાની રીતે થોડીક 
હળવાશ અનુભ્વશે અને હતા 
મનોદશમાંથી કંઈક અંશે જરૂર 
બહાર આવશે. પરિણામનો 
સહજ રીતે સ્વીકાર કરો, 
કરણ કે ઘણીવાર બાળકે 
આપણી ઈચ્છાને 
અપીને કે દબાણવશ વિષય 
કે પ્રવાક પસંદ કરેલ હોય 


છે. કયારેક મિત્રો સાથે દેખાટેખીમાં વિષય કે 
પ્રવાહની પસંદગી થઈ હોય ત્યારે એની 
'કેપેસીટી'નો વિચર જે તે સમયે ન કર્યો તો 
વાંધો નહં. તેના પરિણામે જ્યારે વાસ્તવિકતા 
પુરવાર કરી જ દીધી છે ત્યારે તમે પરિણામને 
સ્હ્જ સ્વીકારશો તો બાળકને લાગશે કૅ ખરેખર 
એને કોઈ સમજનાર છે. 


માતા-પિતા તરીકે એક વાત હંમેશા 
યાદ રાખો, બળકનાં પરિણભને પરિવારની 
પ્રતિષ્ઠાનો પ્રન કદાપિ ન બનાવો, દેખાદેખી કે 
દબાણથી રખેલ વિષ્યને કારણે નિષ્ફળતા પ્રપ્ત 
થઈ હોય ત્યારે બાળકની રસરુચિને અનુરૂપ 
વિષય(પ્રવાહની પસંદગી કરી આગળ વધવાના 
પ્રયત્નો કરવા જોઇએ. બાળકને રેન્ક લાવવા 
મટે રેસના ઘોડાની માફક હાંફી જાય એ રીતે 
ન દોડાવીએ. 


રવીન્દ્રનાથ ટાગોર કહે છે 


“ફૂલની કળીઓની પાંખડીઓ ઉઘાડી 
અપવાનું કામ આપણું નથી, એ પાંખડીને 
આપમેળે ઉઘડવા દેવી જોઈએ. બાળકને પોતાના 
નિસગદ્ત્ત રસોને વિકસાવવાની સ્વતંત્રતા મળશે 
તો તે પ્રગતિનાં સોપાન રમતાં રમ્તાં સાકાર 
કરશે.” 


વાલી તરીકે એક વાત યાદ રાખો કૅ 
બધાં જ પ્રકારનાં બળમાં મનોબળ એ અતિ 
ઉત્તર બળ છે. આથી કોઇ પ્ણ સંજોગોમાં 
બાળકનું મનોબળ તૂટવા ન દેવું, આતવિશ્વાસ 
ટકાવી રાખવો ખૂબ જરૂરી છે. નાની નાની 
વાતો, પ્રેરક પ્રસંગો અને બોધકથાઓ, દ્રષ્ટાંત - 
ક્થઓ દ્વારા આત્મવિશ્વાસ વધારી શકાય. 
માતા-પિતા તરીકે બાળક સાથે તમારો વ્યવહાર 
નાપાસ થવાની નજુક ક્ષણે અઘિકારી તરીકે 
નહિં પરંતુ મિત્રવત્‌ હોવો જરૂરી છે. ઠપકાં ને 
બદલે આશ્વાસનનાં મીઠા બોલ એને જરૂર 
શીતળતા આપ્શે. દરેક મા-બાપ સંતાનો પાસે 


મુજેશપુર મસ્તાની, 


દશનગ સરક્યુલર : 080; 


મુદ્રા જીજત શ5ે ઘે મિત 
વિશ્વસનીય સતિંસ છે સાથ 


*91 99742 7599૦9 
*9૧1 ૦4272 71299 
ક ૯000 


ર્થારીજા, તતા. ગામગોધપુર, 
નો આમનમર, મુઝરાત-ર૬૦૫૨૦. 


09. 


ઊંચી અપેક્ષા રાખતા હોય છે. પરંતુ તે ન 
સંતોષાય તો તેવા સમયે આત્મચિંતન કરવું 
જોઇએ. 


માતા-પિતા તરીકે પોતાનું બાળક 
પરીક્ષામાં સફળ પરિણામ મેળવે એવી અપેક્ષા 
હોય છે. અપણે પણ બાળકનાં અભ્યાસમાં 
પૂરતો રસ લઈ એને પ્રેરણા આપવી જોઈએ. 
બાળકનું અન્ય પરીક્ષાનું પરિણામ કેવું છે? 
બાળકની અભ્યાસ કરવાની રીતો, વાંચવાના 
કલાકો, ખોરાક, મિત્રો, પ્રીક્ષનું પ્રપ્લનિંગ 
વગેરે પ્રત્યે પણ પૂરતો રસ દાખવી ધ્યાન 
આપવાની જરૂર છે. બાળકને એક અહેસસ 
કરાવો કે અમે તમરા અભ્યાસ માટે કેટલો સસ 
લઈએ છીએ, એને અપ્ણી હૂંફની, પ્રેમની જરૂર 
છે. બાળક તમરું છે. તમારે હર પળે એની સાથે 
રહેવાનું છે. હજુ એને જંદગીની લંબી મઝલ 
કાપવાની છે. તમે જ સાચાં રાકબર અને સાચા 
મદદગાર છો. તમારા પ્રેમાળ વર્તનમાં કોઈ પણ 
પ્રકારે આવવી ન જોઈએ. 


ચેસ અને બાળકનો 
માનસિક વિકાસ 


માનસિક વિકાસ માટે ચોગ્ય પ્રકરરની 
તાલીમ અને તાલીમ માટે વિવિધ રમતો. જેમાં વાસ્તતિક જિંદગીમાં કોઈ મૂંઝવણભરી સ્થિતિમાં 
ચેસ, ચોપાટ જેવી રમતો દ્વારા પણ યોજના, મૂકાય જાય ત્યારે તેનું મગજ આ પડકારને 
ધીરજ, નિર્છયશક્તિ જેવા ગુણોનો વિકાસ થાય ઝીલી લે છે અને તેમાંથી બહાર આવવાનો રસ્તો 


છે. તેઓ ઝડપથી શોધી કાટે છે. 

ચેસની રમતનો બળકના માનસિક મહાન ચેસ ખેલાડી ગેરી કાસ્પરોંથ 
વિકાસ સાથે સીધો સબંધ છે. ચેસ રમવાથી ઘણા રશિયાના બાકુનો વતની છે અને બાકુના 
ફાયદા થાય છે. અભ્યાસની ટકાવારી અન્ય તમામ શહેરો કરતા 


વધારે છે. ત્યે કારણ જાણવા મળ્યું કે અહીં 
(ય છે. ન ભ, લછીઓ વ આમી તમાર શળાઓમાં રોસ ફરજિયાત છે. જેને 
શકાય છે. ચેસની રમતમાં બોર્ડ ચોસઠ સફેદ કાણો બાળક અને યુવાનની માનસિક શક્તિ 
અને કાળા ચોરસ ખાનઓનું બનેલું હોય છે. બારે ખીતી ઊઠે છે 
તેમાં કુલ બત્રીસ પ્યાદા હોય છે. તેમાં રાજા, 
વજીર, હાથી, ઘોડો, ઊંટ અને સૈનિકોનો ચેસ રમવાથી પરીક્ષામાં ખાસ કરીને 
સમાવેશ થાય છે. ગણિત અને સાયન્સ જેવા વિષયોમાં વધારે 
ન મર્ઈસ લાવી શકાય છે. તેવું એક સ્તે ૮૦૦૦ 
ક ય ન ક સા બાળકો ઉપર થયું હતું તેમનામાં રમતની સાથે 
બુદ્ધિની શ્રેષ્ઠ કસરત અને કસોટી જેવી છે, **વમાં આલજિશ્વાસ વધ્યો હતો. 
ચેસ રમવાથી તઈશક્તિ, વિચારશક્ત અને આ જ કારણસર આજે ચેસની 
વ્યૂહરચનાની આવડત, બારીકાઈથી કાર્ય રમતનો દુનિયામાં ત્રીસ દેશોની શાળાઓમાં 
કરવાનું સામર્થ્ય તથા ચોક્કસ પ્રકારના બાળકના રોજંદા અભ્યાસક્રમમાં સમાવેશ 
અનુમાનોથી યોગ્ય નિર્ણયો લેવાની શક્તિ સોળે કરવામાં આવ્યો છે. આવી શાળાના 
કળાએ ખીલી ઊઠે છે. ધિદ્ા્થીઓની ગહિતની ક્ષમતામાં પ્ણ નોંધપત્ર 


કેટલાક સંશોધનો દ્વારા એ પુરવાર “રો જોવમાં આવ્ય છે. 


થયું છે કે જે બાળકો નિયમિત રીતે ચેસની સમત આમ, ચેસની રમત દ્વારા બાળકના 
રમતા હોય છે તેમનો બૌદ્ધિક વિકાસ બહું અભ્યાસના ડરને તો દૂર કરી શકાય છે સથે 
ઝડપથી થાય છે; આતાહિશ્વાસ મજબૂત બને છે; સાથે વધુ ચબરાક અને વધુ બુદ્ધિશાળી એવા 
તેઓ ઝડપથી આલ્મનિર્ભર બને છે; તેમની ભવિષ્યના નાગરિકોની અખી પેઢીનું સર્જન 
સર્જનાત્મકતા અને એકાગ્રતા વધે છે. ચેસની કરવા આપણે સમર્થ બનીએ છીએ. 

રમતમાં નિપૂણતા હાંસલ કરનાર ચુવનો જયારે 


10 


મ 


સારા વિચારોની સાથે 


સંસાધનો પણ વિકસાવવાની 
જરૂર છે. 


કેટલાક સારા વિચારોને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે 
ઘણા બધા ખરાબ વિચારોને જન્મ આપવાની જરૂર 
હોય છે. આપણા સારા વિચારોને તેની સંભાવના 
સુધી પહોંચવાની તક આપવા માટે તમારે વધુ ગંભીર 
છટણી કરવાની જરૂર હોય છે. પરંતુ તે માટે માતર 
ખોટા વિચારોથી જ મુકિત ના મેળવો, કેટલાક સારા 
વિચારોને પણ ખતમ કરો. ઘણા બધા વિચારો પર 
ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો અર્થ એ છે કે આપણે આપણા 
સંસાઘનોને ઘણી બધી જગ્યાએ વિખેરીને તેને 
નબળા કરી રહ્યા છીએ. આપણા સારા વિચારોને 
લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે પૂરી એકાગ્રતાની સાથો 
સાથ સંસાધનો વિકસાવવાની પણ જરૂર હોય છે. 
તેથી મુશ્કેલ વિકલ્પ પર પસંદગી ઉતારો અને જે 
સારા વિચારો હેતુપૂર્તિ માટે ઉપયોગી ના હોય તેનાથી 
પણ છૂટકારો મેળવો. 


હેઈશ્વર! 
એવી ખુમારીથી જીવ્યા છીએ કે. 

કોઈના પર ડીપેન્ડન્ટ રેવાનું નહીં જ ફાવે... 
પોતાના શ્વાસ છોડી ને ઉધાર ના શ્વાસ નહીં 
ફાલે... 

અને એટલે જ કદાય, 

વેન્ટીલેટર ઉપર રહેવું પણ નહીં ફાવે... 
શરીરમાં પાંચ જગ્યાએ નળીઓ ભરાવેલી 
હોય... 

અને ખાટલા પર પાયરેલી હોય જૂની... 
કરચલીઓવાળી ચાદરની જેમ પડ્યા હોઇએ... 
ત્યારે નહીં મારતો...!! 

પણ... 

મંદરમાં સાંજ ટણે દીવો કર્યો હોય, 

અને 

કોઇ સુગંધી પવનની એક થપાટ સાથે... 

એ દીવો ઠરે, એવી રીતે અમને ઠારજે હૉ. 
ને 

હેઈશ્વર! 

અમે પૂરેપૂરા જીવતા હોઇએ ને... 

ત્યારે જ મારજે... 


પાનખર આવવાની રાહ જોઈને.. 

ડાળી ઉપર લટકી રહેલા શ્વાસ... 
અમારાથી નહીં જોવાય. 

જેમની સાથે અખો જીંદગી વિતાવી છે.. 


પ્રવિણગીરી જે. ગોસાઈ 


એ બધા લોકોને કેવી રીતે કહી શકશું 
ગુડબાય?? 

તું મૃત્યુને તૈયાર થતી પત્નીની જેમ મોકલતો 
નહીં 

કે... એ... “આવું છું... અવું છું.. કહીને !? 
કયાંય... સુધી રાહ જોવડાવે, 

તું મૃત્યુને ઘરમાં રહેલા કોઈ વડીલના 
અશીવદિની જેમ મોકલજે કે... 
ખબર પ્ણ ન પડે અને વરસી જાય... 
તે જીવતર નામની ઘાત આપી છે,. 

તો એ ઘામાંથી પણ તું જ ઉગરજે. 
હે ઇશ્વર! 

અમે પૂરેપૂરા જીવતા હોઈએ ને. 

ત્યારે જ અમને મારજે... 


તારે દુવાઓ નથી જોઇતી? 
જીવ બચ્યા કરતા જીવ ગયાની !!! 

તને વધારે દુવાઓ લાગશે. 

કોઈપણ જાતની નોટીસ વગર, 

આમ અચાનક તારા ઘરે આવીએ !!! 

તો સાચું કહી દે ઇશ્વર શું તને એમ ફાવશે??? 
સુખની યાદીમાં નામ ન રાખે તો કાંઈ નહીં. 
યમરાજની ચાદી વખતે તો અમને સંભરજે. 

હે ઈશ્વર !! 

અમે પૂરેપૂટા જીવતા હોઈએ ને... 

ત્યારે જ અમને મારજો... 


સંતરા / નારંગી એક એવું ફળ છે જે 
ભારતમાં ખૂબ જ ખાવામાં આવે છે. તે વધારે 
મોંઘુ નથી હોતું, તેથી દરેક ગરીબ અને અમીર 
વ્યક્તિ તેનો આનંદ મણી શકે છે. આપણમાંથી 
મોટાભાગના લોકો તેના ફાયદાઓથી વાકેફ છે. 
તેમાં વિટમિટ એ, વિટામિન બી, વિટામિન સી, 
મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ 
જેવા પોષક તત્વો મળી આવે છે જે શરીરને 
દરેક રીતે ફાયદો કટે છે. આટલા બધા ગુણો 
કોવા છતાં, આ ફળ અમુક લોકો માટે 
ફાયદાકારક નથી, કારણ કે તે કેટલીક 
પરિસ્થિતિઓમાં નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે 
છે. 


એસિડિટીથી પીડાતા લોકો : 


જે લોકો વારંવાર એસિડિટીની ફરિયાદ કરે 
છે તેઓ સંતરા/નારંગી અથવા તેના રસનું 
સેવન ન કરવું જોઈએ. કારણ કૅ તે છાતી અને 
પેટમાં બળતરાને વધારી શકે છે. 

દાંતમાં કેવિટી હોય તેવા લોકો : 


સંતરામાં એક પ્રકારનું એસિડ જોવા મળે છે, 


ઝન જિ 


જામનગર 


તે જો દાંતના ઈનેમલમાં રહેલા કેભિયમ સાથે 
શિકસ થાય તો તે બેકટેરિયલ ચેપનું કારણ બની 
શકે છે. જો તમને દાંતમાં કૈવિટી હોય ત્યારે, 
તમારે સંતરાનું સેવન ન કરવું જોઇએ. તેનાથી 
તમારા દાંત વધારે ખરાબ થઈ શકે છે. 


પેટમાં દુઃખાવો થતો હોય તેવા લોકો : 


અમ તો પેટમાં દુઃખાવો ઘણા કારણો સર 
થઈ શકે છે, પરંતુ જો તમને અયાનક આ 
સ્ભસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે, તો તરત જ 
સંતરા/નારંગી ખાવાનું બંધ કરો કારણ કે 
સંતરા/નારંગીમાં હાજર એસિડ સમસ્યાને વધુ 
વધારશે. 


અપચાના દર્દીઓ : 


જે લોકોને પેટની સ્મસ્થા હોય તેમણે 
સંતરા/નારંગીનું સેવન ન કરવું જોઈએ કારણ 
કે તેનાથી ઝા, પેટમાં ચૂંક આવવી અને 
અપચાની સમસ્યા થઇ શકે છે. જો 
સંતર/નારંગીને વધારે માત્રમાં ખાવમાં આવે તો 
તે શરીરને ફઇબ્ર અપશે જેનાથી ડાયેરિયા 
જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. 


કાશીના મહારાજા કનકકાન્તના મરણ 
પછી તેના સેનપતિએ લશ્કરને કાબુમાં 
પોતાની સતા જમાવી 

દેશપાર કર્યા 


[ત એક 
ળા પ્રદેશમાં 


આગળ ચાલ્યા 'તાં તેઓ થાક લેવા 
બેઠા અને સૌએ વિચાર કરવા મંડ્યો કે 
ગુમાવેલુ રાજય લેવાના શા ઉપાયો યોજવા, 


નિયામાં ઉત્તમાં ઉત્તમ 


છેવટે નકકી થયું કે ત્રણે ભાઈઓએ 
છુટા પડવું અને સૌએ દુનિયાની ઉતમ્માં 
ઉતમચીજ લઈ દસ વર્ષ પ્છી વિજયા દશમનીને 
દહાડે પેલી ધર્મશાળામાં મળવું. 


એક મોટા વણઝારાની સાથે દિલીપ ગયો 
અને પોતાનો ઘોડો ખેલાવતો દિલદાર દૂરના 
ડુંગરાઓમાં અદ્રશ્ય થઈ ગયો, દિલાવર ઊભો 
ઊભો વિચાર કરવા લાગ્યો કે શું કરવું? 

તેણે ધર્મશાળામાં ઘર્મશળાના રુખેવાળની 
એક સુંદર કન્યા જોઈ હતી. તેનું હદય તેના 
તરફ આકપયું તે ત્યાં ગયો. 

દસ વર્ષને વહી જતાં વાર ન લાગી દસ 
હર્ષમાં દિલાવર બે છોકરાનો બપ થયો હતો. 
તેને જે લાધ્યું હતું તે બીજાને લાધ્યું હશે કે કેમ 
લે શંકા હતી. 

વિજયા દશમીને મંગળ પ્રભાતે એક 
તરફથી દ્રવ્યથી ભરપુર વેપારી કાફલો અને તેને 
મોખરે દિલીપ અને બીજી બાજુથી સકડો ઘોડા 
દોડાવતા રણધીરો અને તેનો નાયક દિલદાર, 
ઘર્મશાળા તરક ઘસ્યા આવતા હતા. 

દસ દસ વર્ષની જહેમત એ સંપતિ અને 
સાધનો પછળ ગળી હતી. 


બેઉ એક બીજને ભેટયા. 
“તારી પાસે બળ છે પણ પૈસો કયાં? 


તણા બધાયે માણસોને વધુ પૈસાની લાલચ દઈ હું 
રોકી શકું એમ છું.” દિલીપે દિલમાં ડરીને કહયુ 


“અને ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં તારો સ્છળો 
અસબાબ હું લુટાવી મારો કરી શકું એમ છું.” 
દિલ્દારે એ જ રીતે દિલ દમે એવો જવાબ 
વાળ્યો. 

“પણ દિલાવર કયા?” 


એને એવમાં લતા મંડપ નીચે દિલાવર 


દશનભ સરક્યુલર : 0100-*:024 


15 


દખાયો. બેઉં ત્યાં ગયા. “તે શું કર્યુ?” તેમણે 
પૂછ્યું. 

“અંદર અલો” તેણે જવાબ આપ્યો. 

“હું આ કમાયો.” એમ કરી દિલાવરે 
પોતાનું સંતોષી કૂટુંબ બતાવ્યું તેનાં બાળકો 
પોતાના કાકાઓને વળગી પડયાં. 

તેમનાં દિલ પીગળ્યાં 

“પ્ણ એથી કાંઈ રાજ્ય પાછું મેળવાય?” 

હસીને દિલાવર બોલ્યો, “એ અપને જ 
મુબારક હો! સેનપ્ટ્તે આપણે છૂટા પડયા પછી 
બીજે જ વર્ષે મરણ પમ્યો છે અને ત્યાર પછી 
પ્રજાનાં અનેક કહેણ મને રાજગાદી સંભાળી 
લેવાને અવ્યાં પણ હું મારી આ સ્થિતિમાં એટલો 
સંતોષી છું કે તે ઉપાધી વહોરી દુઃખમાં પડવા 
દલ લલચાતું નથી." 

“દસ દસ વર્ષની જહેમત! અને અંતે 
અમે એક બીજાનાં ગળાં કાપવા તૈયાર થયા 
હત! હું દિલદારનું બળના લોભે.” 

“અને હું ધનના લોભે ધનના અભાહે હું 
મારા સૈનિકોને શું દઉં એ સવાલ હતો.” 

“પણ ત્રીજી ચીજ સિવાય એ ળેઉ નકામાં 
શ." 

“ખરેખર! દુનિયામાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચીજ 
તો તેં જ શોધી છે.” એમ કહી દિલીપ અને 
દિલદાર દિલાવરને ભેટયા. 

થોડા વખતમાં દિલીપને કાશીનું 
રાજ્યાસન પ્રપ્ત થયું અને દિલદારને દિવાન પદ 
મળ્યું. 

દિલદાર પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષ માની 
રહ્યો હતો એ કહેવાની જરૂર છે? 


મભિયાએ તેના પપ્માને પૂછયું : પપ્પા, તમને 
નવાઈ નથી લાગતી કે મમ્મી થોડા દિવસ 
પહેલાં તો બહું બોલ બોલ કરતી હતી, હવે 
એકદમ ઓછું બેલે છે. એવું કેમ? 

મનિયાના પપ્પએ કહયું : બેટા, તારી મમ્મીને 
કોઈ જ્યોતિષીએ કહ્યું લાગે છે કે મોટું બંધ 
સખવથી તું ઓછી ઉંમરની લાગે છે. 


સરલા : તરલા, મેં તારા ઘરે ગઇકાલે 
મોકલેલો મુરબ્બો કેવો લાગ્યો? 

તરલા : મુરબ્બો? હા, મણે મનિયો તેની 
ચોપડીનું પાનું સાંધ્યા પછી કહેતો હતો કે, 
મમ્મી, આ ગુંદર સસ છે. ક્યાંથી લાવી? 
પતિ (ફોન પર પત્ની) : તું બહું પ્રેમળ છે. 
પત્ની : થેન્કસ. 

પતિઃ તું એકદમ રાજકુમારી જેવી છે. 

પત્ની : શરમઈને, બીજુ બોલો શું કરો છો?, 
પતિ : કાંઈ નહિં. નવરો બેઠો હતો, વિચર્યુ 
થોડી મજાક કરી લઉ. 

જમાઈ પોતાના સાસરે ગુરુજીનું પ્રવચન 
સાંભળવા ગયો. 

ગુરૂજી : જે સ્વર્ગ જવા માણે છે તે પોતાના 
હાથ ઉઠાવો. 

(સાસુ અને પત્નીએ હાથ ઉઠાવ્યો, પ્ણ 
જમઈએ નહીં) 
ગુરૂજીએ પૂછ્યું. 
માગત? 
જમાઈ : આ બંને જતી રહે તો મરે તો 
અહીં જ સ્તર્ગ થઈ જશે. 


તમે સ્વર્ગ નથી જવા 


દર્શનપુરી ડી. ગોસ્વભી દુ 
શ સુરત 


ચંગુ પોતાના માતા-પિતા સાથે હોટલમાં ગયો. 
ત્યાં એક વ્યક્ત સિગારેટ પી રહી હતી. 

ચંગુ : ભાઈ, તમે બહાર જઈને સિગણેટ 
પીવોને, મારા માતા-પિતા સાથે છે. 

વ્યક્તિ: તો શું થયું? 

ચંગુઃ શું થયું એટલે શું? મને પણ મન થવા 
લાગ્યું છે 

છોકરીવાળા : અમને તમારો છોકરો પસંદ 
નથી. 

છોકરાવાળા : પસંદ તો અમને પ્ણ નથી, 
પણ એમ ઘરમાંથી કાઢી થોડી મુકાય છે? 
કર્મચારી : બોસ તમે પરિણીત લોકોને જ 
નોકરી પર કેમ રાખો છો? 

નોસ : કારણ કે તેમને અપમાન સકન 
કરવાની ટેવ તેમજ ઘરે જલદી જવાની 
ઉતાવળ નથી હોતી. 

ચંગુ: યાર તું કાલે આટલો દુઃખી કૅમ હતો? 
મંગુ : યાર મારી પત્નીએ ૫૦૦૦ રૂપિયાની 
સાડી લીધી હતી એટલે. 

ચંગુઃ તો પછી આજે આટલો બધો ખુશ કેમ 
છે? 

મંગુ : કારણ કે મરી પત્ની તે સાડી પહેરીને 
તારી પત્નીને મળવા જઈ રહી છે. 

કનુ : કંકોત્રીમાં પુરૂષના નમ આગળ ચિ. 
અને પત્નીના નામ આગળ અ.સૌ. શા માટે 
૯ખાય છે? 

મનુ : થિ. એટલે ચિંતાગ્રસ્ત અને અ.સૌ. 
એટલે એકલી સો બરાબર. 


હેલ્થ 
ટીપ્સ 


શિયાળાની ન્ટતુમાં 
માથાના દુઃ ખાવાથી 
રાહત માટેની ટીપ્સ... 


ડૉ. સાગરગીરી આર, ગોસાઈ જે 
પ્ર 


શિયાળાની ત્રાતુમાં શરદી, ઉધરસ અને 
વાઈરલ જેવી સમસ્યાઓની સાથે સાથે ઘણા 
લોકો માયાનો દુઃખાવો અને માથું ભારે થવાની 
સમસ્યાથી પણ પરેશાન રહે છે. ઘણી વખત 
સવારે પથારીમાંથી ઊઠયા પ્છી પ્ણ માયાના 
ફુબાવાને કારણે ઘણી સમસ્યાઓ વાણ છે. 
ટલાક લોકો માથાના દુઃખાવા માટે પેઈનકિલર, 
ગોળી લે છે, તો કેટલા લોકો મલમ લગાવીને 
રાહત મેળવવા પ્રયાસ કરતા હોય છે. પરંતુ એવું. 
જરૂરી નથી કે દર વખતે આમ કરવાથી રાહત 
કળે. આવી સ્થિતિમાં, કેટલાક ઘરેલું ઉપયાર 
તમારી સમસ્યાને પળવારમાં દૂર કરી દેતા હોય 
છે. તેની કોઈ આડઅસર પગ થતી નથી. તો 
અહિં માથાનો દુઃખાવો દૂર કરવાના કેટલા ઘરેલું 
ઉપાયો દશવ્યા છે જરૂર આપને ઉપ્યોગી થશે. 

જો કંડા વાતાવરણમાં માથાના દુઃખાવાની 
ફરિયાદ હોય તો ગરમ વસ્તુઓનું સેવન 
કરવાથી આરામ મળે છે. કેફીન અથવા કોઇપણ 
ગરમ પદાર્થનું સેવન તણાવ ઘટાડે છે અને 
માથાનો દુઃખાવો દૂટ કરે છે, 'જનલ ઓફ હેડેક 
એન્ડ પેઈન: અનુસાર કેફીનના સેવનથી મૂડ 


પણ સારો રહે છે. આનાથી તમે વધુ સતર્ક રહો 
છો અને બ્લડ મેલ્સ રિલેક્સ રહે છે. જેના 
કારણે માયાનો દુખાવો દૂર થાય છે. 


શિયાળામાં માથાનો દુઃખાવો દૂર કરવા 
મટે આદુનો ઉકાળો અદ્ભુત કામ કરે છે. 
તેનાથી શરીરને ગરમી મળે છે અને દમાં પણ 
રાહત મળે છે. આદુનો ઉકાળો પણ શરીરમાં 
બળતરાની સમસ્યાને ઓછી કરે છે. આ 
રોગ॥તિકારક શક્તિને પણ મજબૂત કટે છે. જો 
તમે ઈચકો તો ઉકાળાની જગ્યાએ આદુનું પણી 
પીધું પણ ફાયદાકારક છે. જયારે તેમાં મધ 
ઉમેરવામાં આવે છે ત્યરે તેની અસર વધુ 
અદ્‌ભુત બની જય છે. 

જો શરદને કારણે માથાનો દુઃખાવો થતો 
હોય તો તેલને થોડું ગરમ કરી મલિશ કરો. આ 
ખૂબ અસરકારક છે. સરસવનું તેલ 
આશ્ચર્યજનક રીતે અસરકારક છે. તેનાથી 
જલદી રાહત મળે છે. મસાજ કરવાથી 
માંસપેશીઓને આરભ મળે છે અને માઈગ્રેનથી 
પ્ણ બ્યાવે છે. 


સિજ સત્ત સનો ભવને ગાન શ ગનસેના 


38 નમો નારાયણ, 


અત્યંત આનંદની લાગ્ણી સાથે આ 
“દશનામ સરક્યુલર' ઇ-મેગે: 
ફેલ્રુઆરી-૨૦૨૩નો આઠમો અંક આપની 
સમક્ષ રજૂ કરું છું. મને અશા છે કે આ 
અંક પણ આપને જરૂર ગમશે અને ઉપયોગી 
થશે. અગર અપ એવું ઈચ્છતા હો કે આ 
અંક આપણા સમજના દરેક પરિવાર, સભ્ય 
સુધી પહોંચે, તો આપ આપના સગા- 
સ્નેહીજનો-મિત્રોના ગ્રુપમાં પણ જરૂર શેર 
કરજો. 

“દશનામ સરક્યુલર' ઇ-મેગેઝીનમાં 
સંકલિત કરેલી કેટલીક ઉપયોગી માહિતી 
સોશિયલ મિડીયાના માધ્યમથી આપણા 
સમાજની દરેક વ્યકિત, પરિવાર સુધી પહોંચે 
અને ઉપયોગી થાય એવો અમારો આ ન્ન 
પ્રયાસ છે, આ ઈ-મેગેઝિનનો અંક દર 
અંગ્રેજી મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 


00૯-૬૪૩૬, 


દશનામ 


સરક્યુલર 


'દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનને હજુ પણ 
શ્રેષ્ઠતમ બનાવવા આપના સૂયનો આવકાર્ય 
છે. 
આ અંક મટે આપનો અભિપ્રાય અમને 
વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અથવા 
ઈ-મેલ પર જરૂર મોકલશો, આપનો 
અભિપ્રાય અમારો ઉત્સાહ વધારશે. 
'દશનામ સરક્યુલર! ઈ-મેગેઝીનના 
આગળના દરેક અંક આપ અમારી ટેલિગ્રભ 
ચેનલ 
"0&501&0 લાત્તપાટઇ” 
8/તળ €0૭000લા 1.110 ₹ 
॥0501.016/4લડાલઉ1૦/ પાત પરથી, 
દરેક અંક વિનામુલ્યે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. 
અપના આશીવર્દિ અને સાથ-સહકાર 
મળતા રહે એવી અપેક્ષા સ્ક 
ઝેક નમો નારાયણ... 

- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


18 


શ્રી પિતામ્બરધુરી રામપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. અરૂણાબેન પિતભ્બરપુરી ગોસ્વામી 
શ્રી શશીપુરી પિતામ્બરપુરી ગોસ્વામી _ અ.સૌ. હેમાલીબેન શશીપુરી ગોસ્વામી 
અર્પિતા 
ફુશકુમારપુરી પિતામ્બરપુરી ગોસ્વામી 


શ્રી ઘનસુખપુરી રામપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. પુષ્પાબેન ઘનસુખપુરી ગોસ્વામી 
સુરજપુરી - દર્શનપુરી 
શ્રી લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. ભારતીબેન લહિત્પુરી ગોસ્વામી 
તન્વી - મંથનપુરી 
( રબારીકા - જામજોધપુર / સુરત ) 


